PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 


ANI G PINAPATNUBAYAN NG 


MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO 
Tomo XXX Bilang 2 Marso-Abril 2000 


Editoryal 


Wakasan ang rehimeng 4 
US-Estrada! 


kinagagalak ng Partido na tumitindig ang 
paparaming mga pwersang patriyotiko at : 
progresibo upang labanan at wakasan ang y No ri 
anti-mamamayan, makadayuhan at NT 
bulok-sa-kaibuturang gubyernong Estrada. 
Ibayong lumalapad at mabilis na lumala- 
ganap sa buong bansa ang nagkakaisang “ 
prenteng anti-Estrada. Nasa gulugod nitoang “7 
mga militante at rebolusyonaryong manggagawa 
at magsasaka at kinabibilangan ng mga pulitiko, 
mga taong-simbahan, kawani ng pamahalaan, mga gi 
propesyunal at iba pa. Kinatatangian ito ng iba't Ai Po pa ad d 
ibang antas ng pormal at di pormal na pagtutulu- . dl ! Hi! P ibi. Mo 
ngan at koordinasyon sa pagitan ng mga pwersang ! | A i | { 2 A Wi A } Ei | a | 
bumubuo nito. AAP I0. | E AN io Ma 
Si Estrada mismo ang nag-uudyok ng malawakang nagkakaisang prenteng anti-Estrada. Ginagamit 
pagkakaisa at paglaban ng mamamayan. Ang sagad-sagarang nito ang pinakamaitim na mga pamamaraan, 
pagkapapet, pasismo at kabulukan ng rehimeng US-Estrada kabilang ang anti-komunistang witch hunting laban 
ay nagdudulot ng walang kaparis na pang-aapi at pag- sa mga lehitimong organisasyong masa at 
sasamantala sa mamamayang Pilipino, laluna sa masang pananakot na kakasuhan ng sedisyon ang mga 
anakpawis. Kayat sa nakaraang dalawang taon, mabilis na namumuno sa protesta. Gayunpaman, ang mga 
nahinang ang pagkakaisa ng sambayanan laban kay Estrada. hakbanging ito'y lalo lamang naglalantad sa 
Kaisa nila, matibay na naninindigan ang rebolusyonaryong BB kabulukan ng naghaharing rehimen at nag- 
kilusan para sa kanilang mga pambansa at demokratikong papahusay ng kalagayan upang ibayong patatagin 
interes at laban salahat ng pagtatangkang yurakan ang mgaito. ang pagkakaisa at itaas ang militansya ng 
Desperadong-desperado ang rehimen na wasakin ang mamamayan na wakasan ang paghahari ni Estrada. 


KIA 
AA 
Aa 


My 
Ani Ñ Bi 


Inilalathala ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Ang usapin ng mga isasagawang hakbang matapos 
ibagsak ang gubyernong Estrada at ang mga kaugnay 
nitong isyu ay maaaring lutasin sa tamang panahon sa 
pamamagitan ng konsensus ng isang konseho ng 
pambansang pagkakaisa na bubuuin ng mga kinatawan 
sa nagkakaisang prenteng anti-Estrada. Kailangang 
magsikap ang mga militanteng organisasyon ng mga 
manggagawa at magsasaka, iba pang batayang sektor at 
mga pwersang patriyotiko at progresibo na magkaroon 
ng angkop na representasyon sa konsehong ito. 

Mahusay kung kaakibat ng pagkakaisang wakasan 
ang rehimeng Estrada ay magkakaisa rin laban sa mga 
sagad-sagarang anti-mamamayan at makadayuhang 
patakaran at hakbanging ipinatupad ni Estrada katulad ng 
paghadlang sa karagdagang sahod, todo-largang 
liberalisasyon ng kalakalan, Oplan Makabayan, Visiting 
Forces Agreement at iba pa. Bubuksan nito ang 
posibilidad na maisakatuparan ang mga makabuluhang 
repormang kapakipakinabang sa mamamayan, gayundin, 
na muling ituloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan 
ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas at ng National 
Democratic Front of the Philippines upang matalakay ang 
mga usaping nakahanay sa substantibong adyenda nito. 

Malinaw sa Partido na ang pagpapabagsak sa 


NILALAMAN 

Editoryal yeiai uona a 1 
Ipagtagumpay ang rebolusyon sa ika-21 siglo....3 
Rebolusyonaryong pagbubuwis................... maaus aaaaa 4 
Mga aksyong pagpaparusa...............2.....masanasaas anang 6 
Pang-aapi sa manggagawang migrante............... 7 
Pagkakaisa ng manggagawang migrante................. 9 
Krisis sa pagbabangko.................mumaaa ana aaannsanaaaaaaaaan 10 
Ibayong militansya at paglaban......................... 12 
Rebolusyonaryong pakikibaka sa Negros............ 13 
Panalalanta ng pasistang rehimen... 15 
Balian NANA NALNG NG ADAN 17 


PANAWAGAN 


Ang Lupong Patnugot ng Ang Bayan ay nag-aanyaya sa mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga komentaryo at mungkahi, 
mga balita o mga rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala 
sa ating pahayagan 


ANG BAYAN SA INTERNET 


Ang pinakabagong isyu ng AB, pati na lahat ng isyu mula 1999 
ay makukuha sa internet address: 


http://angbayan.cjb.net 


Maaaring magpaabot ng mga sulat sa patnugutan ng AB sa 
pamamagitan ng email address na: 


editors@angbayan.cjb.net 


rehimeng US-Estrada ay hindi. MALINAW SA PARTIDO 


katumbas ng rebolusyonaryong NA ANG 
pagbabago. O sabihin pa, hindi PAGPAPABAGSAK SA 
lubusang makakamit ang mga REHIMENG US- 
rebolusyonaryong layunin sa ESTRADA AY HINDI 
simpleng pagpapatalsik kay KATUMBAS NG 
Estrada. Gayunpaman, nag- REBOLUSYONARYONG 
bubukas ng mahusay na pag- PAGBABAGO. 
kakataon ang prosesong ito GAYUNPAMAN, 
upang sumulong nang malaki ang NAGBUBUKAS NG 
rebolusyonaryong kilusan. MAHUSAY NA 
Kung kayat kinakailangang PAGKAKATAON ANG 
mahusay na kumilos ang Partido PROSESONG ITO 

at lahat ng rebolusyonaryong UPANG SUMULONG 
pwersa upang ibayong pag- NANG MALAKI ANG 
kaisahin ang mamamayan at REBOLUSYONARYONG 
paigtingin ang mga pakikibakang KILUSAN 


masa para ibagsak ang re- 
himeng US-Estrada. 

Tungkulin ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa na 
himukin ang pinakamaraming maimpluwensyang per- 
sonahe at tipo ng organisasyon sa samutsaring lugar at 
larangan kabilang ang mga paaralan, upisina, komunidad 
at simbahan na lumahok sa mga pulong, rali at iba't ibang 
aktibidad na nagpapahayag ng kanilang disgusto sa 
gubyernong Estrada. 

Bagamat hindi kinakailangan ang isang sentralisadong 
tipo ng organisasyon ng nagkakaisang prenteng anti- 
Estrada, maaaring magkaisa sa paglulunsad ng mga 
pangunahing aksyong masa sa mga piling petsa upang 
tipunin ang lakas ng milyun-milyong mamamayan. 

Sa pagsigla ng mga pakikibakang masa, tiyak na 
magtatangkang umeksena ang mga kontra-rebolus- 
yonaryong grupo upang pahupain ang mga protesta o 
isabotahe ang pagsulong nito. Kailangang patuloy tayong 
tumalima sa patakaran ng Partido laban sa anumang anyo 
ng pakikipagkaisa sa mga kontra-rebolusyonaryo. Lalong 
mahalaga ngayon na ilantad ang kabulukan at mga buktot 
na gawain ng mga kontra-rebolusyonaryong grupong ito. 

Tiwala ang Partido na, kung magtutulungan ang 
masaklaw na mga pwersa sa nagkakaisang prente, hindi 
na tatagal nang isa o dalawang taon ang gubyernong 
Estrada. Sa panahong ito ay lalong lalala ang krisis ng 
naghaharing sistema. Magiging higit na makapangyarihan 
ang mga aksyong masa. Tuluy-tuloy na yayanigin ang 
rehimeng US-Estrada ng sarili nitong mga iskandalo at ng 
paksyunalismo sa burukrasyang sibil at militar. Magdudulot 
ng higit na mabibigat na bigwas ang paparami at » 


Marso-Abril 2000 * ANG BAYAN 


4 papalaking mga taktikal na opensiba 

ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
gayundin ang nagpapatuloy na 
armadong paglaban ng Moro Islamic 
Liberation Front. Mabilis na mauubos 
ang rekurso ng rehimen sa pagbuhos 
nito ng pondo sa todo-largang open- 
sibang militar. 

Habang pinalalawak at pinatatatag 
ang nagkakaisang prenteng anti- 
Estrada, kinakailangang ipagpatuloy 
ng mga rebolusyonar- 
yong pwersa ang sa- “sy 
riling inisyatiba at pag- ` 
kilos upang tuluy-tuloy .. 
itong makapagpalakas. 
Kinakailangang pag- 
ibayuhin ang laha- | 
tang-panignapag. g k g 
papalakas upang `‘ py P ” pa 
isulong at lalo BAGUNG [ai 
pang paigtingin ang rebolusyonaryong 
pakikibaka. 

Lalong dapat samantalahin ng 
Partido at ng mga rebolusyonaryong 
pwersa ang krisis ng naghaharing 
sistema upang ubos-kayang paigtingin 
ang mga taktikal na opensiba, isulong 
ang rebolusyong agraryo, palawakin ang 
rebolusyonaryong baseng masa at 
palawakin at palakasin ang Partido, 
BHB at ang Pulang kapangyarihan sa 
kanayunan. 

Kinakailangang magpunyagi sa mga 
pakikibakang masang anti-imperyalista, 
antipyudal at antipasista upang di 
mabitawan ang higit na pundamental na 
mga interes ng mamamayan. 

Ang pagpapalakas ng rebolusyo- 
naryong kilusan ay nagpapahusay sa 
pusisyon nito sa nagkakaisang prenteng 
anti-Estrada. Gayundin, mag-aambag ito 
sa pagpapalakas ng nagkakaisang prente 
at sa kakayahan nitong pagkaisahin ang 
mamamayan at tipunin ang milyun- 
milyong lakas nila upang wakasan ang 
rehimeng US-Estrada. 


ANG BAYAN * Marso-Abril 2000 


o BING 


Ipagtagumpay ang armadong 
rebolusyon sa ika-21 siglo 
- Armando Liwanag 


iwala tayong maipagtatagumpay natin ang bagong 
l demokratikong rebolusyon sa maagang bahagi ng 
kasalukuyang siglo. Ito ang ipinahayag ni Kasamang 
. Armando Liwanag, Tagapangulo ng Komite Sentral ng Partido 
Komunista ng Pilipinas, sa kanyang mensahe sa ika-31 
anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) nitong 
\ Marso 29. 
Ayon kay Kasamang Liwanag, napakapaborable para sa 
pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan ang lumulubhang krisis 
. ng pandaigdigang sistemang kapitalista at ng lokal na 
N naghaharing sistema. Aniya, nasa pusisyon ang BHB at 
i iba pang rebolusyonaryong pwersa para samantalahin 
ang gayong kalagayan bunga ng naipon nitong karanasan 
4 at lakas at dahil inihanda sila ng Ikalawang Dakilang 
Kilusang Pagwawasto para sa mas malalaki pang tagumpay sa hinaharap. 

Mabilis na lumulubha ang kapitalistang krisis ng sobrang produksyon at 
ang bagong kaguluhan sa daigdig habang pumapasok tayo sa ika-21 siglo, 
ayon kay Liwanag. Dahil dito, lalong tumitindi ang pagsasamantala at pang- 
aapi ng monopolyong burgesya sa mga manggagawa. Ang ibinubunga nitong 
walang kaparis na pagwasak sa mga produktibong pwersa at pagkitid ng 
pandaigdigang pamilihan ay magpapaigting sa lahat ng saligang kontradiksyon 
sa daigdig. 

Ani Liwanag, ang pangunahing larangan ng mararahas na mga tunggalian 
sa pagitan ng rebolusyon at kontra-rebolusyon ay ang malakolonyal at 
malapyudal na mga bayan sa Asia, Africa at Latin America. Lumalakas 
ang mga partidong Marxista-Leninista-Maoista na nagbibigay-tanglaw sa 
landas ng armadong rebolusyon laluna sa South at Southeast Asia. 

Ayon pa kay Liwanag, mabilis at lahatang-panig na lumulubha rin ang 
palagiang krisis ng lokal na naghaharing sistema. Nagdudulot ito ng ibayong 
pagdurusa sa malawak na masa ng sambayanan at nagbubunsod ng 
panlipunang diskuntento at armadong rebolusyon. Maihahambing na ito, 
aniya, sa kalagayan noong bisperas ng deklarasyon ng batas militar sa ilalim 
ng rehimeng Marcos. 

Ang ekonomya ng Pilipinas ay nakasalig pa rin sa importasyon ng 
makinarya, panggatong at bahagyang-naprosesong mga sangkap. Ang 
produksyon ay nakatuon pa rin sa eksport, na ngayon ay lubhang apektado 
ng pandaigdigang krisis ng sobrang produksyon. Lumolobo taun-taon ang 
depisito sa kalakalang panlabas. Lumalaki rin ang utang panlabas ng bansa. 
Pinatitindi ng mga nagsasamantalang uri ang kanilang pagsasamantala sa » 


Hinggil sa 
rebolusyonaryong 
pagbubuwis 


unga ng papalawak na saklaw ng kz 
Brion kapangyari- NAG 
hang pampulitika at ng wastong 
paggamit ng karapatang pang-estado, 
matagumpay na naisasakatuparan ang 
patakaran ng rebolusyonaryong pag- 
bubuwis sa maraming larangang gerilya sa 
buong bansa. 
Kaya naman nanggagalaiti ang reaksyunaryong estado. 
Sa desperasyong siraang-puri ang Partido at Bagong 
Hukbong Bayan (BHB), nililibak ni Estrada at ng kanyang 


A 


IPs 
iy Pao 
"AN 


pasistang kampon ang rebolusyonaryong pagbubuwis bilang 
“ekstorsyon” o “pagpapahirap sa masa”. Nais nilang 
iItangging may umiiral na kapangyarihang pang-estado p 


4 uring manggagawa at magsasaka. 

Bunga ng lumulubhang sosyo-ekonomikong krisis, 
kumikitid ang puwang para sa pagbibigayan ng mag- 
kakalabang paksyon sa reaksyunaryong pulitika. Lalong 
nagiging masidhi at marahas ang kanilang tunggalian 
habang lalong nagiging garapal ang katiwalian ng 
pangkating Estrada. 

Binanggit ni Liwanag na ang pagkakaluklok ng 
naghaharing pangkating Estrada ay nagpapakita ng walang- 
kaparis na pagsahol ng sistemang pang-ekonomya at 
pampulitika. Sa napakaikling panahon, aniya, mayroon 
nang malawakang panawagang patalsikin o sapilitang 
pagbitiwin si Estrada. 

Tumitindi rin ang pandarahas ng rehimeng US-Estrada 
laban sa mamamayan, ani Liwanag. Bilang sagot dito, 
masiglang sumulong ang hayag nademokratikong kilusang 
masa ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, 
kabataan at iba pang sektor ng lipunan. Naglunsad sila 
ng mga kilos-protesta kaugnay ng mga isyung sosyo- 
ekonomiko at pampulitika. 

Samantala, lumawak at lumakas ang armadong 
paglaban ng mamamayan. Sa ganitong kalagayan at sa 
inilalatag na layuning ipagtagumpay ang armadong 
rebolusyon sa kasalukuyang siglo, inihanay ni Liwanag 
ang mga sumusunod: 

e Dapatpatuloy na gampanan ng BHB ang krusyal 


na tungkuling ilunsad ang armadong pakikibaka upang 
gapiin ang armadong pwersa ng kaaway at ibagsak ang 
naghaharing sistema. 

e Dapat magsilbi ang BHB bilang pwersa para sa 
transpormasyon ng atrasadong mga baryo tungo sa 
pagiging mga pampulitika, pangmilitar, pang-ekonomya 
at pangkulturang balwarte ng rebolusyon. 

e Dapat may absolutong pamumuno ang Partido 
Komunista ng Pilipinas sa BHB upang tiyaking 
nakapangyayari ang rebolusyonaryong pulitika. 

e Dapatlutasin ang problema sa lupa, ang pangu- 
nahing nilalaman ng demokratikong rebolusyon. 

Inilinaw ni Liwanag na ang pagpupunyagi sa 
matagalang digmang bayan ay internasyunalistang 
tungkulin ng Partido. Aniya, ang ating rebolusyonaryong 
pakikibaka at mga tagumpay ay siyang ambag natin sa 
pandaigdigang rebolusyong proletaryo at sa malawak na 
anti-imperyalistang pakikibaka ng mamamayan ng 
daigdig. 

Ang pinakalayunin ay gapiin ang imperyalismo sa 
pandaigdigang saklaw at abutin ang komunismo para 
sa kapakinabangan ng sangkatauhan, pagtatapos ng 
pahayag. 


Ilalabas bilang espesyal na isyu ng AB ang buong pahayag ni 
Kasamang Armando Liwanag sa ika-31 aniberasyo ng BHB. 


Marso-Abril 2000 * ANG BAYAN 


4 bukod sa reaksyunaryong gubyerno na kinikilala kahit 
ng mga dayuhang monopolyo-kapitalistang empresa at 
buong-pusong sinusuportahan ng masang api. 


Lehitimong gawain ang 
rebolusyonaryong pagbubuwis 


Isang lehitimong gawain ng demokratikong gub- 
yernong bayan ang rebolusyonaryong pagbubuwis. 
Isinasakatuparan ito saanman umiiral at maaaring pairalin 
ang Pulang kapangyarihang pampulitika. Ang salapi at 
rekursong natitipon mula sa gawaing ito ay ipina- 
nunustos sa administrasyon ng gubyernong bayan at mga 
proyektong tumutugon sa kagalingan ng mamamayan, 
at sa kolektibong pangangailangan ng Partido, BHB at 
mga organisasyong masa. 

Ang rebolusyonaryong buwis na ipinapataw sa mga 
kaaway sa uri ay makatwirang bayad sa pribilehiyo o 
kunsesyong ibinibigay sa kanilang negosyo o anumang 
empresa sa loob ng saklaw ng gubyernong bayan. 
Kaakibat ng pagbabayad ng buwis ang pagsunod sa mga 
patakaran at batas ng gubyernong bayan na pangunahing 
nakatuon sa pangangalaga sa kagalingan ng mamamayan 
atrebolusyonaryong kilusan. 

Boluntaryo o obligadong kinikilala ng paparaming 
mga panginoong maylupa, reaksyunaryong pulitiko at ng 
mga empresa ng malalaking kumprador ang rebolus- 
yonaryong pagbubuwis. Dahil dito, sa mga nakaraang 
taon, ang nalilikom na rekurso sa rebolusyonaryong buwis 
ang bumubuo ng malaking bahagi ng pondong pang- 
operasyon ng rebolusyonaryong kilusan. 


Mga katangian 
ng rebolusyonaryong pagbubuwis 


Sa mahigpit na patnubay ng Partido, ipinatutupad ng 
BHB ang patakaran ng rebolusyonaryong pagbubuwis 
na may sumusunod na katangian alinsunod sa mga 
kundisyong itinatakda ng kasalukuyang antas ng 
pakikidigmang gerilya: 

Una, may istrukturang makauri at progresibo, ibig 
sabihin, mas malaki ang buwis ng malalaking mapag- 
samantalang empresa kaysa sa mas maliliit, 

Ikalawa, may simple at natatanging sistema, 
istruktura, batayan at paraan ng koleksyon at may 
natatangi ring mga hakbangin sa pagpapatupad at 
paggawad ng parusa sa mga lumalabag, 

Ikatlo, pangunahing pinagkukunan ng buwis ang mga 


ANG BAYAN * Marso-Abril 2000 


empresang may operasyon sa 


BOLUNTARYO O 
kanayunan at sa naaabot ng OBLIGADONG 
pakikidigmang gerilyang naka KINIKILALA NG 
base sa mga lugar naito: PAPARAMING MGA 

Ikaapat, desentralisado at PANGINOONG 
pleksible ang pag-asikaso at MAYLUPA 
pagpapatupad ng pagbubuwis REAKSYUNARYONG 
at ang pagtatakda ng mga PULITIKO AT NG MGA 
tantos nito sa ilalim ng sen- EMPRESA NG 
tralisadong gabay at mga MALALAKING 
patakaran at ilang antas n8  KUMPRADOR ANG 
koordinasyon, PG REBOLUSYONARYONG 

Ikalima, maaaring isa- PAGBUBUWIS 


katuparan ang pagbubuwis sa 


pambansa atinter-rehiyunal na 
antas bukod sa antas rehiyon 
at lokal. 

Ang rebolusyonaryong 
buwis ay ipinapataw natin 
pangunahin sa mga operasyon | 4 
oempresang pag-aaring mga PY Y 
dayuhang malaking kapitalista, | 
malalaking burgesyang kum- 
prador, burukratang kapitalista aa 
at mga panginoong maylupa. Nasa prayoridad ring 
singilan ng buwis ang mga partikular na proyekto o 
operasyon ng reaksyunaryong pamahalaan. Se- 
kundaryong kabilang din sa maaaring patawan ng 
rebolusyonaryong buwis ang mga operasyon ng 
panggitnang burgesya at mayayamang magsasaka. 

Ginagamit ang makauring pamumwersa laban sa mga 
operasyon at negosyo ng mga mapagsamantalang uri 
kung tumanggi ang mga itong tuparin ang kanilang mga 
obligasyong buwis sa rebolusyonaryong pamahalaan. 
Subalit sa mga negosyo ng mga panggitnang burges at 
mayamang magsasaka, ginagamit natin ang paraang 
mapanghimok kaysa mapamilit. 

Magkaiba bagamat magkaugnay na proseso ang 
pagsingil ng rebolusyonaryong buwis sa kaaway sa uri 
at ang paggiit ng mga manggagawa at magsasaka ng 
kanilang pang-ekonomyang interes sa kapitalista o 
panginoong maylupa. Sa pagsasakatuparan ng 
pagbubuwis, sinusuportahan ng Partido o gubyernong 
bayan ang adyenda ng mga manggagawa at magsasaka, 
bagamat ang tagumpay sa pagkamit ng kanilang interes 
ay nakasalalay pangunahin sa kanilang kolektibong 


pagkilos. 


AA. 


Hinggil sa usapin ng mga kontribusyon 

Sa kasalukuyang antas ng digmang bayan, ang pondong 
nakakalap mula sa hanay ng batayang masa ay itinuturing nating 
kontribusyon at intiba sa rebolusyonaryong buwis. Kabilang dito 
ang tulong na boluntaryong ibinibigay ng masa pati na ang 
makatwirang bahagi ng benepisyong natamo sa rebolusyong agraryo 
o pakikibakang unyon na demokratikong pinagpapasyahan ng 
organisasyong masa at boluntaryong ibinibigay sa Partido, sa kanilang 
rebolusyonaryong organisasyon o sa pamahalaang bayan. 

Sa pamamagitan ng pagturing sa mga ito bilang kontribusyon sa 
halip na buwis, natitiyak na ang kalakhan ng pondong panustos sa 
mas mataas na antas ng gubyernong bayan ay nagmumula sa 
pagbubuwis sa kaaway sa uri at sa mga may malaking kakayahang 
tumupad sa obligasyon. 

Ang pagbubuwis sa hanay ng masa, kaiba sa kaaway sa uri, ay 
hindi bayad sa kunsesyon o mga pribilehiyo. Sa halip, ito ay bahagi 
ng sistematikong paglikom ng pondo para sa pagsasakatuparan ng 
mgatiyak na serbisyong panlipunan. Dahil hindi pa ito sistematikong 
matutugunan, ang pagbubuwis sa masa ay maisasagawa lamang sa 
mas mataas na antas ng digmang bayan at matapos maitatag ang 
mga kinakailangang istruktura ng rebolusyonaryong gubyernong 
bayan. 

Ang kinakalap na kontribusyon mula sa masa ay tinitiyak na 
hindi pabigat o nakasasagasa sa interes nila. Sinisiguro na sa paraan 
ng pangangalap, mahigpit na isinasaalang-alang ang kakayahan at 
kamulatan ng batayang masa. Hindi ito kinasasangkutan ng 
pamumwersa o ng mga hakbanging pandisiplina tulad ng sa sistema 
ng pagbubuwis. 


pinatutupad natin ang rebolusyonaryong pagbubuwis bilang 
bahagi ng mahusay na paggamit ng karapatang pang-estado ng 
demokratikong gubyernong bayan. 
Bagamat ang gawaing pagbubuwis 


ISANG LEHITIMONG ay hindi kasinsaligan ng mga gawaing 
GAWAIN NG pagbubuo ng Partido, armadong 
DEMOKRATIKONG pakikibaka at nagkakaisang prente, 
GUBYERNONG BAYAN.” ang pagsasakatuparan nito ay di 


ANG maiaalis na bahagi ng kabuuang 
REBOLUSYONARYONG pagsulong ng rebolusyonaryong 
PAGBUBUWIS. kilusan. Ang mahusay na patakaran sa 
ISINASAKATUPARANITO pagbubuwis ay nag-aambag nang 
SAANMAN UMIIRALAT malaki sa ibayong pagsulong ng 


MAAARING PAIRALIN kabuuang rebolusyonaryong pag- 
ANG PULANG sisikap; habang ang pagsulong ng 
KAPANGYARIHANG rebolusyon ay nagtataas ng ating 
PAMPULITIKA. kakayahan sa pagsasakatuparan ng 


rebolusyonaryong pagbubuwis. 


Aksyong pagpaparusa 
sa mga kumpanya at negosyo, 
inilunsad ng BHB 


p kumpanya at negosyo ang 
pinarusahan ng mga Pulang man- 
dirigma ng BHB dahil sa di pagtalima sa mga 
patakaran sa pagbubuwis ng demokratikong 
gubyernong bayan. Ang mga pagpaparusa 
ay inilunsad sa pamamagitan ng magka- 
kahiwalay na reyd sa Occidental Mindoro, 
Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Bohol 
at Cotabato nitong Marso at Abril. 

Cotabato. Sinunog ng BHB ang isang 
bus ng Yellow Bus Company sa Palian, Tupi, 
South Cotobato nitong Abril 27 nang 
madaling-araw bilang parusa sa di pagbayad 
ng kumpanya ng rebolusyonaryong buwis. 

Tarlac. Ginawaran ng parusa ng mga 
Pulang mandirigma ang Bondoc Poultry 
Farm na pag-aari ni Cecilio Bondoc sa 
Barangay Sta. Ines, Sta. Ignacia nitong Abril 
10, alas-8 ng gabi. Sinunog ang poultry 
Jarm, isang generator, isang XLT van, isang 
delivery truck, at dalawa pang sasakyan 
ng naturang kumpanya. Umaabot sa P2.5 
milyon ang pinsalang tinamo ng manukan. 

Si Bondoc ay napatunayang nagsuplong 
sa militar hinggil sa kilos ng BHB noong 1997 
nang nakatakda siyang kausapin hinggil sa 
rebolusyonaryong buwis. Paglaon, nag- 
patayo rin si Bondoc ng detatsment ng 69? 
IB sa Sta. Ines na hindi kalayuan sa pag- 
aari niyang poultry farm. 

Occidental Mindoro. Pinarusahan ng 
BHB nitong Marso 1 ang Jopel Construction 
Company sa Sityo Siruban, Barangay 
Batong Buhay, Sablayan. Bandang alas-8 ng 
gabi nang sunugin ng mga mandirigma ng 
Lucio de Guzman Command ang crane at 
mga gulong na pag-aari ng kumpanya at 
kumpiskahin ang dalawang gamit pangkomu- 
nikasyon nito. Isinagawa ang pagpaparusa 
matapos balewalain ng kumpanya ang mga 
nauna nang abiso at babala ng BHB 
kaugnay ng pagsuway nito sa mga pata- 
karan ng rebolusyunaryong kilusan, b 


Marso-Abril 2000 * ANG BAYAN 


4kabilang na ang di pagbabayad ng 
buwis. 

Bohol. Sinunog ng mga Pulang 
mandirigma ang mga kagamitang 
pang-quarry, kabilang ang tatlong 
backhoe, dalawang payloader at 
isang dump truck ng negosyanteng 
si Jose Jumamoy Jr. nitong Abril 9 sa 
Sityo Kauslan, Barangay Kawayan, 
Inabanga. Tinatayang aabot sa P4.5 
milyon ang halaga ng mga kagami- 
tang nabanggit. Pinarusahan si 
Jumamoy, dating mayor ng Inabanga 
at asawa ng kasalukuyang mayor na 
si Josephine Jumamoy, dahil sa di 
pagbabayad ng rebolusyonaryong 
buwis, pamiminsala sa kalikasan, 
pagpapatakbo ng iligal na sugalan at 
pagbebenta ng iligal na droga at mga 
baril. 

Nueva Vizcaya. Nireyd ng BHB 
nitong Abril 9 ang motorpool ng 
isang dayuhang kontraktor ng Ca- 
secnan Multipurpose Irrigation at 
proyekto sa kuryente sa bayan ng 
Alfonso Castañeda. Dinisarmahan 
ng mga Pulang mandirigma ang mga 
gwardya ng proyekto. Mariing tinu- 
tutulan ng mamamayan ang nasabing 
proyekto dahil sa negatibong epekto 
nito sa kalikasan at sa kanilang 
pamumuhay. 

Nueva Ecija. Nitong Marso 11, 
ganap na ika-8 ng gabi, pinarusahan 
ng BHB ang G and L Associated 
Brokerage sa Barangay Cambitala, 
Pantabangan. Sinunog ang isang /0- 
wheeler na trak ng kumpanya. Aabot 
sa P1 milyon ang halaga ng napinsala. 
Ang G and L Associated Brokerage 
ay pag-aari ni Gerry Trinidad. 

Noon namang Marso 4, sa Sityo 
Kakapalan, Barangay Salvacion 
North, Lupao, mabilis na sinalakay ng 
BHB ang compound ng MIESCOR 
(Meralco Industrial Engineering 
Services Corp.). Sinunog ang isang 
backhoe na umaabot sa P3 milyon 
ang halaga. 


ANG BAYAN * Marso-Abril 2000 


Pang-aapi sa mga 
migranteng manggagawa 


N A 7 alang interes ni kakayahang lumikha ng trabaho 

ang gubyernong Estrada dahil masugid nitong 

ipinatutupad ang mga patakarang anti-industriyalisasyon 

alinsunod sa dikta ng imperyalismo at interes ng lokal na naghaharing 

uri. Kung kayat patuloy pang lumalaki ang napakalaki nang hukbo 
ng mga walang hanapbuhay. 

Gaya ng mga nagdaang rehimen, itinuturing ng rehimeng US-Estrada 
bilang susi sa paglutas ng suliraning ito ang pag-eeksport ng mga manggagawa. 
Patuloy na ibinubwelo ni Estrada ang paglako sa mga dayuhan ng 
kontraktwal at napakamurang paggawa ng mga manggagawang Pilipino. 


ng Pilipinas ay isa sa pinakamalalaking taga-eksport ng mga 

manggagawa sa buong mundo. Mahigit pitong milyon na ang mga 
migranteng manggagawa; at paparami pang mamamayang itinutulak ng 
masidhing kahirapan ang handang magpaalipin sa ibang bansa at tiisin ang 
mga pasakit nito, mabuhay lamang ang kanilang mga pamilya. Matatagpuan 
sila sa may 180 bansa sa buong mundo. 

Mahigit 60% ng lahat ng migranteng manggagawang Pilipino ay 
kontraktwal lamang kayat karaniwang dumaranas ng lalong aping kalagayan: 
sahod na pambusabos, kawalang seguridad sa trabaho, pagmaltrato at sagad- 
sagarang pagkakait ng mga karapatan bilang manggagawa at bilang tao. 

Matatagpuan ang karamihan ng mga migranteng manggagawang Pilipino 
sa Middle Fast (isang milyon; kalahati’ y nasa Saudi Arabia), Japan (250,000) 
at Hong Kong (180,000). Halos tatlong milyon lamang sa kanila ang 
dokumentado. Sila'y mga manggagawa sa mga pabrika, konstruksyon, 
ospital, barko, oil rig at iba pa. Marami ang namamasukan bilang mga 


7 


katulong at entertainer na bulnerable sa pang-aabuso. 
Mayroon ding mga propesyunal. 


oong huling kwarto ng 1999, sumirit sa $8 bilyon 

mula $2 bilyon (1998) ang naipasok na salapi ng 
mga migranteng manggagawa sa Pilipinas. Sa mga 
nakaraang taon, ito ang pinakaimportanteng salik na 
nagpalutang sa naghihingalong pambansang ekonomya. 
Hindi ito maitanggi ng upisyal na estadistika ng gubyerno 
kung kayat pampalubag-loob na tinaguriang “mga bagong 
bayani” ang mga migranteng manggagawa. 


nila sa Pilipinas ay kulang na kulang pang panustos sa 
buwanang batayang pangangailangan ng isang karaniwang- 
laking pamilya. 

Sa Asia, laganap ang pagkolekta ng forced savings 
na paniyak umano ng mga dayuhang amo na hindi tatakas 
ang empleyado. Umaabot ito sa sangkatlo ng buwanang 
sahod at ibibigay umano sa migrante sa katapusan ng 
kontrata. Depende na sa kapritso ng amo kung makukuha 
pa ito o hindi ng migrante. Halimbawa, sa Ching Yang 
Tech Co. sa Taiwan, NTS6.8 milyon (P95.2 milyon) nang 

forced savings ang naipon ng kumpanya mula 


Sa kabila nito, ang reaksyunaryong 


sa 94 migranteng Pilipino. 


, HABANG LUMALALA ; 
rehimen ay numero unong kasabwat ng ANG SULIRANIN NG Kawalang-seguridad sa trabaho. 
mga dayuhan sa pagsasamantala sa mga DISEMPLEYO SA MGA Habang lumalala ang suliranin ng disempleyo 
migranteng manggagawang Pilipino. BANSANG sa mga bansang kapitalista, tuluy-tuloy ang 

Mga koleksyon. Bago pa man KAPITALISTA, TULUY- pagdami ng mga migranteng manggagawa na 
nakapangingibang-bansa, ang mga mig- TULOY ANG PAGDAMI basta na lamang tinatanggal sa mga naluluging 
ranteng manggagawa ay tinataga na ng NG MGA MIGRANTENG dayuhang negosyo. Katunayan, ang mga 
gubyerno ng samutsari at kadalasa'y MANGGAGAWANG migranteng manggagawa ang unang-unang 
kalokohang bayarin katulad ng “voluntary ARBITRARYONG pinatatalsik. Ngayong taon, may 40,000 
membership fee”, placement fee, bayad TINATANGGAL SA migranteng Pilipino sa Japan at 7,000 pa sa 
sa “passbook”, travel tax, airport fee NALULUGING South Korea ang pinauuwi sa ngalan ng 
at marami pang iba. Bukod pa ito sa mga MALALAKING pagtugis sa mga di dokumentadong migran- 
hinihinging suhol mula sa kanila. DAYUHANG NEGOSYO. ‘Erg manggagawa. 


Dahil dito, umaabot sa P76,000 ang 


Pagsikil sa mga karapatang mang- 


koleksyon ng gubyerno mula sa bawat 
migranteng manggagawang papunta sa Taiwan. 
Kayat madalas silang nalulubog sa utang laluna 
ang mga manggagawang napipilitang umuwi kahit 
wala pang sapat na naiipon. 

Sa Hong Kong, mahigit P14,000 kada buwan 
ang kinakaltas sa sahod ng mga migranteng “ 
manggagawang Pilipino kapwa ng gubyernong 
Pilipinas at Hong Kong. i 

Limpak-limpak na salapi ang nakakamal ng tusong 
gubyerno subalit hindi ito kailanman pinaki-kinabangan ng 
mga migrante ni ng kanilang mga pamilya. 

Mababang sahod na, binabawasan pa. Kilala ang 
Pilipinas bilang isa sa mga balon ng pinakamurang lakas- 
paggawa sa buong mundo. Bukod sa relatibong 
napakababang sahod, may samutsari pang paraan ang mga 
dayuhang amo at gubyerno upang ibayong huthutan ng 
salapi ang mga manggagawang Pilipino. 

Kabilang ang mga manggagawa na namamasukang 
katulong sa Hong Kong sa mga Pilipinong migranteng 
tumatanggap ng pinakamababang buwanang sahod 
(HK53,670 o P18,000). Masahol pa, dahil sa mga 
koleksyon, ang napakaliit na halagang natitira upang iuwi 


8 


gagawa. Tahasang ipinagbabawal sa mga 
* migranteng manggagawa ang pagtatayo ng unyon 


ki , saan mang dako ng daigdig. Dahil mga kontraktwal 


na manggagawa lamang, wala silang karapatang 
makipagnegosasyon para sa dagdag na sahod, 
seguridad sa trabaho at mga benepisyo. Napipilitan 


isinasaad sa mga mapang-aliping kontratang inaareglo 
ng mga placement agency dito sa Pilipinas. 

Sa Saudi Arabia, ikinukulong kundiman binibitay ang 
sinumang nagtatangkang magbuo ng anumang grupong 
naglalayong isulong ang mga karapatan ng mga migranteng 
manggagawa. 

Ang mga nangangahas na tumindig at magreklamo sa 
kanilang mga aping kundisyon ay ibinibilang sa blacklist. 
Sinumang ilista rito ay hindi na kailanman mabibigyang- 
pagkakataong makapaghanapbuhay sa ibang bansa. 

Pagpapabaya ng reaksyunaryong estado. Umabot 
na sa 3,007 (1999) ang bilang ng mga kaso ng mga 
migranteng manggagawa na pinabayaan ng reaksyunaryong 
gubyerno, patunay na wala itong pakialam kahit na lalong 
lumalala ang pang-aapi sa mga migranteng manggagawa 
at nilalabag na ang maraming pandaigdigang p 


Marso-Abril 2000 * ANG BAYAN 


kumbensyon sa paggawa na pinirmahan nito. Maraming 
migranteng manggagawa ang nagtatangkang tumakas sa 
amo dahil sa pagmamaltrato, pisikal at sekswal na pang- 
aabuso, paglabag sa kontrata, makahayop na kundisyon 
sa paggawa, mahahabang oras sa paggawa, walang 
bayad sa obertaym at matinding diskriminasyon. 

Nagdudumilat ang katotohanang naghuhugas-kamay 
ang reaksyunaryong gubyerno sa responsibilidad nitong 
proteksyunan ang mga migranteng manggagawa. Noong 
katapusan ng 1998, may 2,000 migranteng 
manggagawang nakapiit sa Malaysia, Saudi Arabia at 
Japan ang pinabayaan ng gubyerno. Sa katapusan ng 
1999, may 200 dating migranteng manggagawa ang 
ginagamot sa National Center for Mental Health dahil sa 
iba't ibang sikolohikal na sakit na ibinunga ng grabeng 
pahirap sa kanila. May 700 migranteng manggagawang 
Pilipino ang namamatay taun-taon, 25% sa kahina- 
hinalang mga sirkunstansya. Sampung bangkay ng mga 
migranteng manggagawang Pilipino ang iniuuwi sa Pilipinas 
bawat buwan. 

Ang pambubusabos sa mga migranteng mang- 
gagawang Pilipino ay tiyak na magpapatuloy sa 
implementasyon ngayong taon ng todong deregulasyon 
ng pandarayuhan ng paggawa alinsunod sa Migrant Act 
of 1995. Dito, tahasan nang binibitawan ng gubyerno ang 
anumang responsibilidad kaugnay ng sahod ng mga 
migranteng manggagawa, termino ng kontrata at mga 
kundisyon sa paggawa, at isinasaad na ang mga ito ay 
usaping “eksklusibo sa pagitan ng amo at empleyado.” 


ismong ang kanilang karanasan ang nagtuturo sa 

mga migranteng Pilipino na wala silang maaasahang 
maaliwalas na bukas para sa kanilang mga pamilya sa 
kasalukuyang reaksyunaryong sistema. Hindi kataka- 
takang patuloy na dumarami ang mga migranteng 
manggagawang umaantb sa rebolusyonaryong paki- 
kibaka. 

Marapat at kinakailangang tuluy-tuloy na 
pukawin, organisahin at pakilusin ng Partido ang 
mga migranteng manggagawa sa rebolus- 
yonaryong landas. Gayundin, dapat pus- 
pusang imulat ang kanilang mga pamilya 
hinggil sa kainutilan ng naghaharing sistema na 
tugunan ang interes ng mama- 
mayan at ipakitang tanging ang 
rebolusyon ang makapaglalatag ng 
pundasyon para sa matatag na 
kabuhayan. 


ANG BAYAN * Marso-Abril 2000 


Pagkakaisa at pakikibaka ng mga 
migranteng manggagawa 


N agkumahog ang rehimeng Ramos na 
isabatas ang Migrant Act of 1995 o RA 8042 
bilang reaksyon sa malawakang protesta laban sa 
tahasang pagpapabaya ng reaksyunaryong gubyerno 
ng Pilipinas sa pagbitay kay Flor Contemplacion noong 
1995. 

Subalit lalo lamang ginatungan ng hungkag na 
RA 8042 ang galit ng mamamayan, partikular ng mga 
migranteng Pilipino, dahil pinalakas lamang ng batas 
na ito ang pagkalakal sa mga manggagawang 
migrante. Lalo lamang nitong itinulak ang mga 
migranteng Pilipino na pahigpitin ang pagkakapit-bisig 
at umanib sa pakikibaka ng malawak na masa ng 
sambayanan laban sa sistemang umaalipusta sa kanila. 

Dahil sa kanilang karanasan, patuloy na namumulat 
ang mga migrante na hindi nila kakampi ang 
reaksyunaryong gubyerno sa pagsusulong ng kanilang 
kapakanan at paggigiit ng kanilang mga karapatan. 

Noong magtatapos ang 1998, iginiit ng mga 
organisadong migranteng Pilipino sa Hong Kong ang 
pagpapababa ng sinisingil na authentication fee sa 
kanila ng gubyerno ng Pilipinas . Dahil sa kawalang- 
aksyon ng rehimeng Estrada sa matagal na nilang 
petisyon, bumaling sa sariling lakas ang libu-libong 
migranteng manggagawang Pilipino. Sa pamamagitan 
ng pinagsanib na mga hakbang ng isang alyansang 
binubuo ng mahigit 80 organisasyon, naigiit ng mga 
migrante sa Philippine Consulate sa Hong Kong ang 
pagpapababa ng naturang bayarin mula HKS425 
(P2,125) tungong HKS200 (P1,000). 

Ang munting tagumpay na ito ay natamo ng 
mga manggagawang migrante kasabay ng 
paglaban sa pagkaltas sa kanilang sahod. 
> Dalawampung porsyento (20%) ang orihinal 
? na halagang kakaltasin ng gubyerno ng 
Hong Kong mula sa sahod ng mga migrante. 

Ngunit dahil pa rin sa sama-sama nilang 
pagpepetisyon, napaba-wasan nila nang 75% ang 
kaltas. 

Sa kasalukuyan din, puspu- 
sang nilalabanan ng mga mig- 
ranteng manggagawa ang 
Memorandum of Instruction 
No. 8 ni Estrada. Nag- 
c5 papataw ito ng b 


Krisis sa sistema ng pagpabangio 


sunud-sunod na pagsasanib ng mga bangko 

sa Pilipinas. Noong nakaraang taon ay nagsanib ang 
pinakamalalaking bangko sa bansa. Ang pagsasanib ng 
Philippine Commercial International Bank (PCIB) at ng 
Equitable Bank ang una sa pinakamalalaki. Sinundan ito 
ng pagbili ng Metropolitan Bank and Trust Co. 
(Metrobank) sa Philippine Banking Corporation 


T anda ng malalang krisis sa pagbabangko ang 


(Philbank) noong Agosto. Noong Nobyembre, nakuha ng @f7 


pinagsanib na Bank of the Philippine Islands (BPI)-Far 
East Bank and Trust Co. (FEBTC) mula sa Metrobank 
ang pwesto bilang pinakamalaking bangko. Muli itong 
inungusan ng Metrobank nang magkasunod nitong binili 


ang Asian Banking Corp. at ang Solidbank. 


Tumabo ng limpak-limpak na tubo ang mga bangko 
sa bula ng “paglago” ng ekonomya noong 1994-96 na 
kinatampukan ng pagbebenta sa pamilihan ng kanilang 
mga saping pinalabis ang halaga (overvalued stocks), 
kalakalan sa stocks at ispekulasyon sa pananalapi sa 
stock market, pagpapautang sa ispekulatibong 
pagnenegosyo sa real estate at pagpopondo sa 
ambisyosong ekspansyon ng mga korporasyon. Lalong 
lumaki ang tubo ng mga bangko nang dumagsa ang, at 
suhayan ng, dayuhang kapital noong 1995 ang papalaking 
bula sa stock market na siyang panandalian at artipisyal 
na nagpalobo sa sistema ng pinansya sa bansa. 

Kaalinsabay at bago pa man nito, nakinabang nang 
husto ang mga bangko sa bwelo ng lokal na pangungutang 
ng sunud-sunod na reaksyunaryong rehimen mula kay 
Aquino upang punan ang depisito sa pambansang badyet, 
isalba ang mga naluluging pampublikong korporasyon 
at bayaran ang mga utang panlabas. Sa huling dalawang 
taon ng gubyernong Ramos, ang mga bangko ang 


pangunahing nagpondo sa programang pribatisasyon ng 
mga korporasyong pag-aari ng estado at sa iskemang 
build-operate-transfer ng mga pribadong korpo- 
rasyong kasosyo ng gubyerno. 

Nang pumutok ang bula ng ekonomyang likha ng 
ispekulatibong dayuhang kapital noong kalagitnaan ng 
1997, agad na nalantad ang pundamental na kahinaan 
ng sistema ng pagbabangko sa Pilipinas at ang papel 
nito bilang baseng pampinansya ng burgesyang 
kumprador sa bansa. 

Dumausdos ang halaga ng mga sapi at ari-arian ng 
mga bangko sa stock market. Nalantad ang sobra- 
sobrang pagpapautang ng kapital sa mga ispekulatibong 
negosyo at mga kumpanya, laluna sa real estate. 
Sumingaw ang mga anomalya kaugnay ng paglustay sa 
mga nangaluging negosyo ng perang impok ng mga 
depositor. 

Napilitang magsara ang maraming bangko, laluna ang 
mas maliliit na bangko, nang sabay-sabay na nag- 


4 USS25 na bayarin para sa umano'y pagpoproseso 
ng mga kontrata. Matagumpay na nahahadlangan ng 
mga migrante sa Hong Kong ang kautusang ito. 

Pagtagumpayan man muli ng mga migrante ang 
mga laban sa panggagantso ng gubyerno dito at sa 
ibayong dagat, tiyak namang muli't muli silang 
lolokohin at kikikilan ng reaksyunaryong rehimen at 
ng mga kasabwat nitong mga dayuhang ganid. 


Subalit may hangganan ang kanilang pagsasa- 
mantala. Ito'y dahil sa nagpapatuloy at ibayong 
sumisigla ang paglaban ng mga manggagawang 
migrante di lamang sa iba pang mga anti-migranteng 
patakaran at kalakaran, kundi sa naghaharing 
sistemang walang-tigil sa paglapastangan sa kanila, 
sa kanilang mga pamilya at sa buong sambayanang 
Pilipino. 


10 


Marso-Abril 2000 * ANG BAYAN 


withdraw ang mga depositor (bankrun). Nasaid ang 
kapital, lalupa't 20% lamang ng pangkabuuang rekurso 
ng mga bangko ang nakalaan sa arawang transaksyon ng 
mga indibidwal. Gayundin, nahirapang ibalik sa anyong 
salapi (liquidate) ang mga ari-arian ng mga lumubog na 
negosyong inilit ng mga bangko. Kumaripas palabas ng 
bansa ang mga mamumuhunan at naghigpit ang mas 
malalaking bangko at kumpanyang maaari sanang 
magsalba sa mas maliliit. Napilitan ang Bangko Sentral na 
isalba ang natitirang kapital ng maliliit na bangko at isara 
ang ilan sa mga ito. 

Ilang ulit na lumaki ang bad loans (pautang na di 
mabayaran) ng mga bangko na naglagak ng bilyun-bilyon 
sa mga kumpanya at negosyong nalugi at/o nagsara. 
Hanggang sa huling kwarto ng 1999, 14.61% (o P217.6 
bilyon) ng pangkabuuang pautang ng mga bangko ang di 
mabayaran, samantala, noong Agosto 1999, 34.95% ang 
bad loans ng maliliit na thrift bank. 

Lalo lamang tumaas ang tantos ng mga pautang na di 
mabayaran nang tumanggi ang mga bangko na dagdagan 
ang pangkabuuang kapital na ipinapautang (total loan 
portfolio) bilang reaksyon sa patuloy na pagkitid ng 
kanilang kapital, paghina ng kakayahang magbayad ng mga 
kumpanya at ng gubyerno at pagbulusok ng ekonomya. 
Papaliit ang bagong mga pautang ng mga bangko noong 
1998-99 mula sa rurok na 41% paglaki noong 1996. 
Patuloy itong lumiliit sa unang mga buwan ng taong 2000, 
taliwas sa iginigiit ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at 
gubyernong Estrada. 


ilang pagharap sa krisis sa pagbabangko, 
dinidireksyunan at kinukumpasan ng International 
Monetary Fund (IMF) sa pamamagitan ng BSP ang 
pagsasanib ng mga bangko. Tinatayang aabot na lamang 
sa apat, mula 10-15, ang bubuo ng pinakamalalaking 


bangko sa bansa. Igi- 
nigiit ito ng IMF 
alinsunod sa bangka- 
roteng paniniwala na 
ang pagkokonsentra 
ng sistema ng pagba- 
bangko sa kamay ng 
tilan ay magpapatatag 
sa sistemang pampinansya sa Pilipinas. 

Ang katotohana'y nagmumula ang pagiging mabuway 
ng sistemang pampinansya sa batayang usapin ng kawalan 
ng mga saligang industriya sa depormadong ekonomya 
ng Pilipinas. Industriya lamang ang makalilikha ng bagong 
mga halaga o yaman na natatransporma sa anyo ng salapi 
at inoorganisa ng sistemang pampinansya. 

Nasa palagiang krisis ang ekonomya ng Pilipinas. Kahit 
sa kasagsagan ng bulang likha ng ispekulatibong kapital 
noong 1994-96, na siyang sanhi ng artipisyal na paglobo 
sa sektor ng pagbabangko at serbisyo, patuloy ang 
pagdausdos ng sektor ng manupaktura at agrikultura. 

Sa sistemang malakolonyal at malapyudal, nakalutang 
ang sektor pampinansya at nagsisilbi lamang itong larangan 
para sa pagsusugal ng dayuhang malalaking ispekulador 
at malalaking burgesyang kumprador na kumakamal ng 
milyun-milyong dolyar sa mga transaksyon sa stock 
market at pagbili at pagbenta ng dayuhang salapi 
(currency speculation). Ang pagkaripas noong 1997 ng 
ispekulatibong kapital na ipinasok noong panahong 1994- 
96 ay nagbunga ng biglang pagbagsak ng sektor 
pampinansya na mula noon ay hindi na nakabangon. 

Ang instabilidad sa sistemang pampinansya ay 
idinudulot din ng todo-todong pangungutang ng gubyerno 
upang pasikarin (pump-prime) ang dumadausdos na 
ekonomya. Noong 1999, halimbawa, umabot sa P111 
bilyon ang kabuuang depisito na tinustusan sa pamamagitan 
ng pangungutang sa mga lokal at dayuhang 


Pinakamalalaking bangko sa Pilipinas: bangko. 

Bangko May-ari Pag-aari Sa pangunahin, ang lokal na malalaking 
Metrobank Goerge Ty, may-ari ng Toyota Phils. | P285.6 B bangko ay negosyo ng malalaking burges- 
Bank of the Philippine Islands | mga Ayala, kasosyo ng Mitsubishi | P218.85B yang kUmpradorat nag seobi na ana 

AG . dayuhang malalaking kapitalista. Ang 

Philippine National Bank Lucio Tan P208.67B h f 

: pagsasanib ng mga ito ay mangangahulugan 

PCI pamiyang So P150.38B lamang ng ibayong paghigpit ng dayuhang 

Far East Bank mga Ayala, Sakura Bank of P135.22B kontrol sa sistema ng pagbabangko sa 

Japan, Philam Life Group, ons 

Phinma, SSS Pilipinas at kung gayon, ng paglakas sa 

United Coconut Planters Bank GRP P110.35B kakayahan nitong direksyunan ang padron ng 
Equitable Bank pamilyang Go P108.21B pamumuhunan at gastusin ng bansa. 


ANG BAYAN * Marso-Abril 2000 


11 


Ipagdiwang sa Mayo Uno 


Ibayong militansya at paglaban 


ng uring manggagawa 


ng unang Mayo Uno ng bagong milenyo 
Ai isang magandang pagkakataon 
upang ipagdiwang ang mga tagumpay 
na patuloy na inaani ng uring manggagawang 
Pilipino at ibayong palakasin ang hanay ng mga 
anakpawis para sa lalong malalaking paglaban. 

Pagbaka sa mga patakaran ng rehimeng 
US-Estrada. Ang militanteng hanay ng mga 
manggagawa ay nasa unahan ng mga paglaban sa 
mga patakarang nagpapahirap at umaapi sa 
sambayanang Pilipino. Noong 1999, pinangunahan 
ng mga manggagawa ang mga pagkilos laban sa 
pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, sa 
tangkang pagbabago sa konstitusyon, sa ratipikasyon 
ng Visiting Forces Agreement at para sa P125 
dagdag sa arawang sahod. 

Nitong Marso 30, sa kabila ng mga tangka ng 
reaksyunaryong rehimen na biguin ito, ang mata- 
gumpay na koordinadong welgang transportasyon 
ay pumaralisa sa mga mayor na ruta ng dyip sa buong 
kapuluan (tingnan ang kaugnay na balita sa 
p.17). Dumagundong ang pagtutol ng 
mamamayan sa tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo 
ng produktong petrolyo at sa ipinapanukalang 
pabigat na road user's tax, gayundin ang 
panawagan para patalsikin ang gubyernong 
Estrada. 

Dumaraming mga welga. Ibinubunsod ng 
papatinding paghamak ng reaksyunaryong 
rehimen sa mga manggagawa ang patuloy na 
pagdami ng mga welga. 

Sa unang tatlong buwan lamang ng taong ito, 
pumutok na ang 16 na welgang kinasangkutan 
ng may 6,000 manggagawa. Ito ay 37% na A 
ng kabuuang bilang ng nagwelgang 
manggagawa (15,517) sa buong 1999. Kasabay 
nito, mahigit 140 pang notice of strike ng may 
40,000 manggagawa ang itinala sa Department 


SS 


of Labor and Employment (DOLE). 

Noong 1999, natuloy ang 58 welga mula sa 
kabuuang 849 notice of strike (na kinasasangkutan 
ng 162,000 manggagawa) na isinampa sa DOLE. 

Nitong Abril, nagwelga rin ang mga manggagawa 
ng Solidbank, PT&T at Duty Free Philippines, Inc. 
Ito ay dahil sa nakaambang malawakang tanggalan 
bunsod ng pagsasanib ng mga kumpanya, at sa 
pagtanggi ng kani-kanilang maneydsment na ibigay 
ang makatarungang iginigiit ng mga manggagawa. 

Ang mga ito ay tanda ng lumalawak na pagtutol 
ng mga manggagawa sa patuloy na pagdausdos ng 
sahod, malawakang kontraktwalisasyon at tang- 
galan, masasahol na kundisyon sa paggawa at 
pagsupil sa mga karapatang mag-unyon, magwelga 
at makipagtawaran. 

Ibayong militansya laban sa pasismo. Sa 
halip na masawata ng pasismo ang galit ng mga 
manggagawa, lalo lamang nitong pinag-aalab ang » 


BILANG NG MGA MANGGAGAWANG NAGWELGA 
(Enero - Pebrero 2000): 


Kumpanya 


Gelmart Industries Phils., Inc. 
Pepsi Cola Products Phils., Inc. 
Philippine Appliance Corp. 
Skylark Plastic Industries 
Mustad Terminal Tackle Phils. 
VP Liner Inc. 

Grand Boulevard Hotel 
Associated Wire Corp. 
Philippine Development Industrial Corp. 
Mabuhay Vinyl Corp. 

Monterey Foods Corp. 

Fuji Reynolds Corp. 

Kalayaan Arts & Crafts Inc. 
Medicard Phils., Inc. 


D 


Marso-Abril 2000 * ANG BAYAN 


Rebolusyonaryong pakikibaka sa Negros, 


patuloy na sumusulong 


atuloy ang pagsulong ng armadong 
p pakikibaka at buong rebolusyonaryong 
kilusan sa Negros. 

Patuloy na lumalawak ang mga larangang gerilya sa 
isla. Umaabot na sa libu-libo ang organisado at 
impluwensyado mula sa ilandaan noong 1992. Dahil 
masinop sa gawaing masa at pagsasapraktika ng linyang 
masa, napakikilos ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
ang masa sa pagtatayo at pagpapatibay ng ka- 
pangyarihang pampulitika ng mamamayan sa kanayunan. 

Sa pamamagitan ng antipyudal na kampanyang masa, 
nakapagkamit ang masa ng kongkretong mga benepisyo 
mula sa paglaban sa pangangamkam ng lupa, at para 
pababain ang upa sa lupa, pataasin ang sahod, pababain 
ang usura at paunlarin ang produksyon. Kaugnay nito, 
lumalaganap ang pagsulong ng mga kampanya sa 
edukasyon, organisasyon, kalusugan, depensa, kultura, 
arbitrasyon ng mga kaso, anti-krimen at iba pa. 

Pinapanday ng armadong rebolusyonaryong kilusan 
ang pagkakaisa at lakas ng mamamayan at binibigyang- 
inspirasyon ang ligal na pakikibakang masa sa mga 
sentrong lunsod at kabayanan ng isla laban sa rehimeng 
US-Estrada. 

Mula pa noong huling kwarto ng 1993, namantine 


ang tuluy-tuloy na pagsulong ng A Aa 
mga sektoral at multisektoral na W 
mga pakikibaka ng mamamayan 
para ipagtanggol at ipaglaban 
ang kanilang pambansa at de- 
mokratikong interes 

laban kapwa sa re- 


Estrada na pare- 
hong pangunahing 
kinatawan ng im- 
peryalismong US, 
malalaking kumprador at 
panginoong maylupa. Sa taong ito, 
napataas ang militansya at sigla ng 
mga pakikibaka ng mamamayan pa- 
ra patalsikin ang rehimeng Estrada. 
Ipinamalas ng mga manggagawa kasama ang mga 
magsasaka, kabataang estudyante, kababaihan at iba 
pang positibong pwersa ang kanilang lakas sa 
pagsusulong ng kanilang mga pang-ekonomya at 
pampulitikang pakikibaka. 

Nakamit ng rebolusyonaryong kilusan sa Negros ang 
gayong mga tagumpay sa gitna ng ibayong pahirap sa » 


Dumaguete 


4 kanilang diwang mapanlaban. Matitingkad na 
halimbawa nito ang welgang inilunsad ng mga 
manggagawa ng Shoemart (SM) noong huling kwarto 
ng 1999 at ang nagpapatuloy pang welga sa Manila 
Hotel na nagsimula noong Pebrero ng taong ito. 

Noong Nobyembre 1999, paulit-ulit na marahas 
na sinalakay ng pulis at mga bayarang maton ang 
mapayapang piket sa harap ng mga sangay ng SM. 
Maraming manggagawa at mga tagasuporta ang 
nasaktan at nasugatan. Subalit hindi nito nasuheto ang 
pakikipaglaban ng mga manggagawa para sa karam- 
patang sahod at seguridad sa trabaho. Sa pagpu- 
punyagi, naipagtagumpay ng mga manggagawa ng SM 
ang P65 dagdag sa arawang sahod nila. 


Ilang ulit ding binuwag ng mga pulis ng Western 
Police District (WPD) ang piketlayn ng mga 
manggagawa ng Manila Hotel. Subalit ilang ulit din 
itong muling itinayo ng militanteng mga manggagawa. 
Noong Pebrero 14, habang nagpoprograma ay 
marahas na binuwag ng WPD ang pagtitipon at inaresto 
ang tatlong welgista kabilang ang lider ng Manila Hotel 
Employees Association. Noong Marso 11, dinakip 
ang 10 welgistahabang may misa sa piketlayn. Marami 
pang ibang welgista at kadamay ang nasaktan at 
nasugatan. Naulit pa ang pandarahas ng mga tropa sa 
piketlayn noong Marso 14. Sa kabila ng lahat ng ito, 
patuloy ang mga manggagawa sa paglaban upang igiit 
ang kanilang mga karapatan. 


ANG BAYAN * Marso-Abril 2000 


13 


mamamayan ng isla ng 


SA 

mga pakana ni Eduardo REBOLUSYONARYONG 

Danding Cojuangco Jr.at KILUSAN HUMIHINGI NG 
ng kanyang mga kasapa- KATARUNGAN ANG 
kat. Ginagamit nila ang MAMAMAYANSA 
lokal naburukrasyaupang 7 pBAGSASAMANTALA AT 
ibayong makopo ang iba't PANG-AAPINI 
ibang negosyo at kontrata COJUANGCO ATNG 
at upang patindihin ang KANYANG MGA 
malawakang pangangam- KASAPAKAT. 
kam ng lupa. 


Libu-libong pamilya ng mga magsasaka ang 
dumaranas ng kagutuman. Madalas ay nagtitiyaga na 
lamang ang masa sa pagkain ng mga halamang-ugat upang 
may ipantawid-gutom. Wala nang lupa ang mga 
magsasaka dahil sa malawakang pangangamkam ng lupa 
na tulung-tulong na isinasagawa ng malalaking 
panginoong maylupa, kumpanya ng pagmimina at 
malalaking burukratang kapitalista. 

Mahigit 30,000 manggagawang bukid ang napi- 
pintong mawalan ng hanapbuhay sa mga lunsod ng Bago 
at Bacolod, maging sa mga bayan ng Valladolid at San 
Enrique dahil sa pakanang proyektong irigasyong 
magsisilbi sa korporasyong agribisines nina Cojuangco 
at Rafael Coscolluela, gubernador ng Negros Occidental. 

Samantala, libu-libo ring manggagawa ang naging 
biktima ng pagsisante, kakulangan ng empleyo at 
pagbuwag ng unyon, mababang pasahod at iba't ibang 
atake sa paggawa. 

Ang industriya ng asukal na pangunahing sandigan 
ng buong ekonomya ng Negros ay patuloy na 
bumabagsak. Marami-rami na ang bilang ng empresang 
industriyal at komersyal na nagsara at marami-rami na 
ang empresang pang-agribisnes ang tumigil. 

Ang pondo ng lokal na pamahalaan na dapat ilaan 
sa mga batayang serbisyo para sa mamamayan ay 
ibinubuhos sa pag-engganyo ng kapital sa pamamagitan 
ng mga komersyalisadong pistang relihiyoso-pangkultura 
at mga negosyong panturismo. 

Ang mga ito ay epekto ng paghigpit ng kontrol ng 
pangkating Cojuangco na kinabibilangan ng mga 
pamilyang Montilla, Alvares, Marañon, Palanca, Garcia, 
Paras at Cardenas. 

Dahil sa pagbagsak ng lokal na ekonomya, lumiliit 
din ang lokal na pondong pinaghahati-hatian ng 
barkadahang Cojuangco-Coscolluela. Kaugnay nito, 
pinalalakas ng pangkatin ang operasyon nito sa iligal na 


14 


droga kaalinsabay ng muling pagpapalakas sa ka- 
pangyarihan ng mga warlord. 

Sa Lunsod ng Bacolod, nagtutulak ito ng ibayong 
bangayan ng mga lokal na upisyal mula sa mga pamilyang 
Cojuangco, Montelibano at Guanzon. Gayunpaman, sa 
kabila ng kanilang pag-aawayan, buong pagkakaisa 
nilang itinataguyod ang programa ng kontra-rebolusyon 
sa ilalim ng Oplan Makabayan ng rehimeng US-Estrada. 
Nagkakaisa ang malalaking kumprador-panginoong 
maylupa sa mahigpit na pagtutulungan ng militar at 
burukrasyang sibil upang pigilan at wasakin ang 
rebolusyonaryo at progresibong kilusan ng mamamayan. 

Nang ibalik sa Philippine Army sa pamamagitan ng 
303“ Brigade ang kontra-rebolusyonaryong kampanya 
sa Negros, lumubha ang militarisasyon at pasismo sa 
kanayunan at kalunsuran. Lumala rin ang mga pasistang 
krimen ng pagyurak sa mga karapatang-tao ng 
mamamayan. Hindi pa kuntento ang mga reaksyunaryo 
sa tatlong batalyon ng Philippine Army, dalawang 
kumpanya ng Scout Rangers, isang Special Forces 
Company, dalawang batalyon ng Regional Mobile Group 
at pitong kumpanya ng Provincial Mobile Group ng PNP, 
mahigit na 2,000 CAFGU, isang Engineering Battalion 
ng Philippine Army, istasyon ng PNP at pribadong hukbo/ 
goons ng mga warlord. Sa pamamagitan ng mga warlord 
tulad nina Mike Suarez at Rolando Ponsica, itinulak nilang 
dagdagan pa ang kanilang pribadong hukbo-CAFGU. 

Wala ring humpay ang mga operasyong pangkombat 
at paniktik at mga civilian-military operation sa 
kanayunan. Ang mga lokal na reaksyunaryong upisyal 
ay kasama sa paglulunsad ng mga operasyong anti- 
mamamayan at kontra-rebolusyon sa kanayunan at 
kalunsuran. Ang mga pulong ng Peace and Order Council 
na pinamumunuan ni Gubernador Coscolluela ay mahigpit 
na tumututok sa pagpapaunlad ng koordinasyon ng 
militar, lokal na gubyerno at mga reaksyunarong 
indibidwal at NGO upang kamtin ang target na wasakin 
diumano ang rebolusyonaryong 
kilusan ng mamamayan sa 
Negros sa taong 2001. 

Samantala, Arturo Tabara, 
Warren C alizo at Luisito dela 
Cruz, mga lider ng RPM-RPA- 
ABB ay patuloy na kinaka- 
sangkapan bilang mga psywar 
agent upang isabotahe ang 
lumalakas na ligal na kilusan » 


Marso-Abril 2000 * ANG BAYAN 


Sa Cordillera. Dinukot ng 10 
armadong kalalakihang nagpaki- 
lalang mga ahente ng Criminal 
Investigation Service si Lorna Rivera 
Baba noong Marso 17 sa tapat ng 
Philippine Independent Church 
(PIC o Simbahang Aglipay) sa 
Pidigan, Abra. Si Baba, isang lay 
worker, ay tinutukan ng baril at 
dinukot habang papasakay sa 
kotse. Tinutukan din ang mga kasa- 
mahan niyang sina Fr. Noel Da- 
cuycuy at Padi Emelyn Gasco, mga 
kura paroko ng PIC, at ang drayber 
at kapatid ni Gasco na si Julius 
Cesar Gasco na sinipa pa sa ulo. 
Walang mandamyento de aresto ang 
mga dumakip at sinabi lamang na si 
Baba ay sangkot sa kasong kar- 
naping. 

Hinalughog naman ng 


mga pambansang minoryang luma- 
laban sapagmimina sa kanilang lugar. 
Kinuha sa upisinang ito ang mga 
dokumento at papeles, mga disket 
ng kompyuter at cassette tapes at 
iba pang mahahalagang kagamitan. 
Sa araw ding iyon, pinasok ng mga 
pinaghihinalaang militar ang bahay ni 
Bishop Juan Marigza, “yg 
isang tagapagtaguyod ng w s 
karapatang-tao. Q 
Kaugnay nito, kinun- 
dena ng Promotion of 
Church and People’s Res- 


talion sa mga bayan ng Balbalan, 
Lubuagan, Pasil at Pinukpuk at ng 
501* Brigade sa Barangay Calanan, 
Tabuk. 

Sa Bulacan. Dinakip noong 
Pebrero 16 sa San Jose del Monte, 
Bulacan sina Melencio Cañete, 80, 
lider ng Sandigang Samahan ng mga 
Magsasaka sa Tungkong 
Mangga at si Wilfredo 
Inocillas sa paratang na 
sangkot sila sa pagpatay sa 
isang gwardya ni Gregorio 
‘Greggy’ Araneta, manu- 


ponse (PCPR) ang pa- 
paigting na pagtugis ng rehimen sa 
mga taong simbahan. Mariin ding 
tinutulan ng PCPR ang militarisa- 
syon sa Cordillera at ang pagtatayo 
ng San Roque Dam na nagbunga na 
ng dislokasyon sa 60,000 minor- 
yang Ibaloi. 

Samantala, inilantad ng orga- 
nisasyong Innabuyog- 


hindi pa nakikilalang kala- 
lakihan noong Pebrero 7 
ang upisina ng Dinteg 
(Cordillera Indigenous 
Peoples Law Center). 
Ang Dinteg ay may mga 
hinahawakang kaso ng 


Metro Baguio ang mga 
kaso ng harasment at abu- 
song sekswal ng mga tropa 
ng Philippine Army sa ka- 
babaihan sa Kalinga. Sang- 
kotdito ang mga sundalo ng 
21* at 48? Infantry Bat- 


gang ng dating diktador na 
si Marcos. Plano ni Araneta na 
makisosyo sa mga dayuhan at 
itransporma bilang mga commercial 
complex ang lupang binubungkal ng 
mga magsasaka. Dahil sa planong 
ito, pinagsisira ng mga gwardya ni 
Araneta ang mga pananim ng mga 
magsasaka at pinagsusunog pa ang 
kanilang mga tahanan, bagay na 
kinundena ng organisasyon nina 
Cañete. 

Sa Batangas. Noong Marso 6, 
binaril hanggang sa mamatay sina 
Terry Sevilla at Roger Allah, mga 
magsasaka sa Hacienda Looc sa 
Nasugbu. Kabilang sila samga » 


Sa rebolusyonaryong kilusan humihingi ng katarungan 
ang mamamayan sa pagsasamantala at pang-aapi ni 
Cojuangco at ng kanyang mga kasapakat. Determinadong 
biguin ng rebolusyonaryong kilusan ang Oplan Makabayan 
tulad ng pagbigo nito sa mga nakaraang Oplan Lambat 
Bitag sa Negros. Bilang tugon ng Partido at BHB sa daing 
na ito ng mamamayan sa isla, ipinanawagan ang 
pagpapaigting ng armadong rebolusyon sa Negros bilang 
tanging solusyon upang wakasan ang makapangyarihang 
kontrol ng pangkating Cojuangco, biguin ang Oplan 
Makabayan at palayain ang mamamayan mula sa 
pagsasamantala at pang-aapi. 


4 sa kalunsuran at armadong pakikibaka sa 
kanayunan. Naglunsad ng mga militaristang 
probokasyon ang kanilang mga armadong grupo 
upang bigyang-matwid ang militarisasyon at panunupil 
sa mamamayan. 

Subalit sa halip na maging kimi sa lantarang 
pagsasamantala ng mga Cojuangco at sa terorismong 
hatid ng Oplan Makabayan, pinalalakas ng rebolus- 
yonaryong mamamayan ang kanilang hanay. Ang 
Partido at ang BHB sa Negros ay matatag na 
humahanay sa masa sa pamamagitan ng masikhay na 
pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa kanila. 


ANG BAYAN * Marso-Abril 2000 


Cruz, ang kanyang asawang si 


sa plano ng Fil-Estate Development 
and Realty Corp. at Manila South- 
coast Development Corp. na gawing 
Harbortown Golf Course and Marinas 
ang 8,650-ektaryang asyenda. 

Sa Oriental Mindoro. Pitong 
sibilyan ang minasaker ng dalawang 
lasing na sundalo ng 49th IB 


Angela, ang kanilang 13-taong gulang 
na anak na si Sarah at dalawa pang 
babae. 

Nasugatan sa kubkob ng mga 
berdugo si Edfu, 12-taong gulang na 
anak ng mag-asawang dela Cruz. 
Bilang patunay ng kawalang pagsasa- 
alang-alang ng rehimen sa kanyang mga 
karapatan bilang bata, dinakip ng mga 

sundalo si Edfu at 


nitong Abril 6 sa Barangay 
San Isidro, Victoria. Dahil sa 
tindi ng galit ng mamamayan 
dito at sa iba pang paglabag 
ng 49th IB sa mga kara- 


sinampahan ng kasong 
iligal na pag-iingat ng 
armas. Pilit ding pina- 
hawakan ng militar si 
Edfu sa Department of 


patang-tao, napilitan ang 
rehimen na alisin ang abusadong yunit 
sa Mindoro. 

Sa Albay. Walong maralitang- 
lunsod ang nasaktan nang marahas na 
binuwag ng bayarang demolition team 
at pulisya ang kanilang mga tahanan 
noong Marso 16 sa Barangay Ka- 
pantawan, Lunsod ng Legazpi. Panga- 
lawang tangka na ang demolisyong ito 
dahil napigil ng barikada ng mga 
residente ng barangay ang unang 
tangka. 

Sa Leyte. Tatlong kabataan at 
dalawang bata na diumano'y mga 
Pulang mandirigma ang pinaulanan ng 
bala ng mga tropa ng 82"? Recon- 
naisance Company sa Sityo Bugho, 
San Isidro, Caligharan, Leyte nitong 
Abril 3. Malubhang nasugatan sa 
naturang pamamaril sina Jean Ann, 4; 
Jennifer, 2: Joseph, 17: Nilo, 20, at 
Joey, 25. Ibayong ligalig ang idinulot 
ng mga sundalo sa mga sugatan nang 
umali-aligid pa ang mga tropa sa 
ospital na pinagdalhan sa kabataan. 

Nitong Marso 12, kinubkob at 
walang-pakundangan ding pinagba- 
baril ng mga tropa ng 43" IB ang isang 
bahay sa Bontoc, Southern Leyte. 
Nasawi ang mandirigmang si Aniceto 


Social Welfare and De- 
velopment sa kabila ng kahilingan ng 
kanyang lola na ilipat ang bata sa 
pangangalaga niya upang makapiling ni 
Edfu ang kanyang mga kapatid at iba 
pang kamag-anak. Gaya ng ginagawa 
ng pasistang gubyerno sa ibang batang 
nadadakip, ginagamit si Edfu sa kontra- 
rebolusyonaryong propaganda nito. 

Sa Mindanao. Mahigit nang 
100,000 mamamayan ang napilitang 
lumikas sa mga prubinsya ng Maguin- 
danao, Lanao del Norte at Lanao del 
Sur bunga ng to- 
do-largang pa- 
nanalakay ng bri- 
ga-brigadang 
tropa ng AFP at 
pulisya laban sa 
Moro Islamic Li- 
beration Front 
(MILF). Ito ay sa kabila ng kasun- 
duang tigil-putukan ng magkabilang 
panig. 

Sa iba pang dako ng Mindanao, 
patuloy ding nililigalig ng reaksyu- 
naryong hukbo ang mamamayan sa 
pagsusulong ng kontra-rebolusyon. 

Noong unang linggo ng Marso, 63 
magsasaka, kabilang ang mga lumad, 
tatlong buntis, 14 na bata at anim na 


sanggol ang pwersahang pinalayas ng 
403" Infantry Brigade sa Sityo Kalut, 
Barangay Sta. Filomena. Napilitan ang 
mga magsasakang iwan ang kanilang 


aanihing mais at gulay at mga alagang 
hayop dahil dito. Pagkatapos, pinala- 
bas ng 403rd Infantry Brigade na 
matagumpay nilang nireyd ang isang 
kampo ng BHB. 

Di bababa sa pito sa mga lumikas 
ang marahas na dinakip ng mga 
sundalo, dinala sa detatsment, pina- 
pirma sa blangkong papel, kinunan ng 
litrato at inutusang magpakita sa 
detatsment ba- 
wat buwan. Ka- 
pagdaka'y nag- IN 
labas ng ulat- ~ 
militar ang AFP 
na ang naturang ( 
mga magsasa- 
ka'y mga sumu- 
kong mandirigma. 

Noong Pebrero 17, tinambakan ng 
40 tropa ng 30? Special Forces ng 
Philippine Army ang Sityo Limot, isang 
komunidad ng mga lumad sa Barangay 
Tigbawan, Baganga, Davao Oriental. 
Pinaratangan ng mga tropang militar na 
pawang mga myembro ng BHB ang 
mga residente ng Sityo Limot. Nauna 
rito, 26 na residente ng Baganga ang 
pinaratangan din ng mga pasistang 
sundalo bilang mga Pulang mandirigma. 
Labinlima sa kanila, kabilang ang 
dalawang batang nag-eedad 10 at 12 
ang tinutukan ng baril, pinaghubad at 
pwersahang tinuli. 

Noong Pebrero 7, dalawang 
Pulang mandirigma ang pinugutan ng 
ulo at sinunog ng isang CAFGU sa 
harap mismo ng mga minoryang 
Talaandig sa Katalawan, Kabang- 
lasan, Bukidnon. Bahagi ito ng kam- 
panya ng militar na pigilin ang mga 
lumad sa pagtulong o pagsanib sa 
rebolusyonaryong kilusan. 


16 


Marso-Abril 2000 * ANG BAYAN 


BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA 


12 KAAWAY, PATAY 
SA AMBUS SA BOHOL 


Walong sundalo ng Philippine 
Army at apat na myembro ng 
CAFGU ang napatay nang tam- 
bangan sila ng mga Pulang man- 
dirigma ng BHB sa Sta. Catalina, 
Sagbayan, Bohol nitong Marso 2. 
Kabilang sa napatay si 2Lt. 
Socrates Que, lider ng grupo. 
Tatlong kaaway din ang nasuga- 
tan sa naturang ambus. Nasam- 
sam sa ambus na ito ang 14 na 
matataas na kalibreng armas. 

Ang mga inambus na sundalo 
ay kabilang sa 7? Special Forces 
Unit na nakabase sa Sityo 
Kalubihan, Poblacion, Sagbayan. 
Ang yunit na ito ay aktibo sa 
paglulunsad ng mga search and 
destroy operation sa kabundu- 
kan ng Sagbayan at mga karatig 
bayan nito. 


16 ARMAS, NASAMSAM 
SA REYD SA CEBU 


Labing-anim na baril, kabilang 
ang pitong M16, ang nakumpiska 
nang salakayin ng BHB ang 
istasyon ng pulis at munisipyo sa 
bayan ng Sogod, Cebu nitong 
Abril 27 bandang ika-8 ng 
umaga. Nasamsam din sa reyd 
ang isang two-way base radio. 

Layunin din ng mga Pulang 
mandirigma na arestuhin ang 
alkalde ng Sogod na si Thaddeus 
Durano, subalit hindi ito inabutan 
sa kanyang upisina. Si Durano, 
isang pusakal na pasista at kroni 
ng yumaong diktador na si Mar- 


cos, ang responsable sa pag- 
dukot at pagpatay kina Fr. Rudy 
Romano at Noli Ylagan noong 
1985 at iba pang mga militanteng 
manggagawa at magsasaka. 


BERDUGO NI MACLI-ING 
DULAG, PINARUSAHAN 
NG BHB 


Pinarusahan ng BHB sailalim 
ng Josefino Corpuz Command 
ang dating major ng Philippine 
Army na si Leodegario Adalem 
nitong Abril 11, ika-11 ng umaga 
sa tapat ng pamprubinsyang 
upisina ng National Irrigation 
Administration sa Lunsod ng 
Tarlac. 

Si Adalem na kabilang sa 
PMA Class ng 1975 ang pumas- 
lang noong Abril 24, 1980 kay 
Macli-ing Dulag, lider ng isang 
tribu ng mga Ifugao na lumaban 
sa Cellophil Resources at sa 
proyektong dam sa Ilog Chico. 

Ayon kay Jose Agtalon, 
tagapagsalita ng Josefino 
Corpuz Command, si Adalem 
ay lider din ng isang sindikatong 
sangkot sa iligal na sugal, droga 
at pagbebenta ng baril sa 
Gitnang Luzon. 

Pinarusahan din ng BHB si 
Tomas Pangilinan, isang ahente 
ng National Bureau of Inves- 
tigation at kasabwat ni Adalem 
sa mga kriminal na aktibidad. 

Sa kaugnay na balita, dala- 
wang sundalo naman ng 70th IB 
ang napatay ng BHB sa isang 
ambus noong Marso 15 sa Baler, 
Aurora. 


PULIS, INAMBUS SA QUEZON 


Isang pulis ang napatay at pito 
ang nasugatan sa isang ambus na 
imilunsad ng BHB nitong Abril 16, 
bandang 2:30 ng hapon sa Ba- 
rangay Magsikap, General Na- 
kar, Quezon. Kabilang sa mga 
nasugatan ang dalawang upisyal 
na sina P/Insp. Jesse Batag at 
P/Insp. Dominic Bacay. Ang 
dalawang tim ng Special Action 
Forces at Regional Mobile 
Group ng Philippine National 
Police ay nagpapatrulya sa 
nasabing baryo nang sila'y 
tambangan ng mga Pulang 
mandirigma. 


MALAWAKANG TRANSPORT 
STRIKE, TAGUMPAY 


Isang matagumpay na frans- 
port strike ang isinagawa ng mga 
militanteng drayber ng dyip 
nitong Marso 30 sa iba't ibang 
dako ng bansa. Pinangunahan ito 
ng Pinag-isang Samahan ng mga 
Tsuper at Opereytor Nationwide 
(Piston) at Kilusang Mayo Uno. 

Lumahok sa naturang ak- 
syong masa ang mga maka- 
bayang tsuper, mga manggagawa 
atiba pang progresibong sektor 
at grupo mula sa iba't ibang 
bayan, malalaking lunsod at 
prubinsya. Mariin nilang tinutu- 
lan ang walang tigil na pagtataas 
sa presyo ng langis at ang kon- 
tra-mamamayang road users” 
tax. Tinuligsa rin ng mamamayan 
sa naturang pagkilos ang pag- 
tatanggol ni Estrada sa interes ng 


ANG BAYAN * Marso-Abril 2000 


17 


BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA BALITA 


kartel ng langis at ang pagbibingi- 
bingihan nito sa kahilingan ng 
mamamayang irolbak ang presyo 
ng langis, ibasura ang batas sa 
deregulasyon, lansagin ang kartel 
atisabansa ang industriya ng langis. 

Naparalisa ang transpor- 
tasyon sa Bulacan (9096), Pam- 
panga (10096), Tarlac (9590), 
Bataan (10096), Laguna (Ca- 
lamba, 9596 at Lunsod ng San 
Pablo, 90%); Cavite (7490), Albay 
(9996), Sorsogon (10096), Ca- 
marines Sur (100%); Lunsod ng 
Bacolod (10096), Negros Oc- 
cidental (9896), Negros Oriental 
(9870), Cebu (10096), Lunsod ng 
Tagbilaran (10096), Lunsod ng 
Butuan (90906), Lunsod ng Cagayan 
de Oro (9090), Lunsod ng Davao 
(98%); Kidapawan (100%); Co- 
tabato (95%); Mati (98%); Lun- 
sod ng Tagum (9996), Digos 
(10090), Lunsod ng General 
Santos (10090), at sa mga mayor 
na ruta ng dyip sa Metro Manila 
(8590). 


3 SUNDALO, PATAY SA AMBUS 
SACAGAYAN 


Tatlong sundalo ng 41“ IB ang 
napatay at isa ang nasugatan nang 
tambangan sila ng BHB sa Sityo 
Iligan, Barangay Iluru, Rizal, 
Cagayan nitong Marso 20. Lulan 
sila ng isang dyip papunta sa 
kabayanan ng Rizal nang tam- 
bangan ng mga Pulang mandirigma. 
Nasamsam mula sa ambus ang mga 


M16 ng mga sundalo. 

Maraming utang na dugo ang 
41* IB sa mamamayan at re- 
bolusyonaryong kilusan sa hang- 
ganang Apayao at Cagayan. 


DALAWANG PULIS 
SA NORTHERN SAMAR, 
DINISARMAHAN 


Apat na M16, isang .45, 12 
maiikling magasin at apat na 
unipormeng pampulis ang nakum- 
piska ng BHB sa isang walang 
putok na reyd na inilunsad sa 
Barangay Botong, Lapinig, North- 
ern Samar noong unang linggo ng 
Marso. 

Pinaligiran ng mga Pulang 
mandirigmang nagpanggap na mga 
sundalo ang tahanan nina PO1 
Elias Labaca at PO1 Antonio 
Boses. Agad na isinuko ng dala- 
wang pulis sa BHB ang kanilang 
mga armas at iba pang kagamitan. 


KABABAIHAN, LUMAHOK SA 
DIGMANG BAYAN!--MAKIBAKA 


“Panahon na upang ang mala- 
king bilang ng kababaihan, laluna 
yaong mga nagmula sa uring 
manggagawa at magsasaka, ay 
sumapi sa Bagong Hukbong Ba- 
yan”. Ito ang naging pana-wagan 
ng Makabayang Kilusan ng 
Bagong Kababaihan (MAKI- 
BAKA ) sa paggunita nito ng 
Pandaigdigang Araw ng Ka- 
babaihang Anakpawis nitong 


Marso 8. 

Anang MAKIBAKA, kaila- 
ngang pawiin ng kababaihan ang 
kaisipan na sila ay mahina. “Hindi 
tayo mga libangan o mga para- 
usan lamang tulad ng pagturing ni 
Estrada sa kababaihan,” anang 
MAKIBAKA. Iginiit ng orga- 
nisasyon na “tulad ng kalalakihan, 
may kakayahan ang kababaihan 
na humawak ng armas upang 
ibagsak ang reaksyunaryong 
gubyerno”. Tinukoy ng MAKI- 
BAKA na sa iba't ibang dako ng 
kapuluan, sumusulong at luma- 
laban ang kababaihan---sa pama- 
magitan ng pakikidigmang gerilya 
o sa mga welga, rali, barikada at 
iba pang anyo ng aksyong pro- 
testa. 

Sa kasalukuyan, anang MA- 
KIBAKA, kumakapal ang hanay 
ng kababaihan na nakikiisa sa 
panawagang patalsikin o piliting 
magbitiw ang rehimen. Subalit 
inilinaw din nito na hindi kusang- 
loob na isusuko ng rehimeng US- 
Estrada ang poder nito o maki- 
kinig sa gayong panawagan. 
Bagkus ay lalong magpapakawala 
ito ng mararahas na pasistang 
atake. Alinsunod rito, nanawagan 
din ang MAKIBAKA para sa 
pagbubuo ng isang kilusang lihim 
sa kalunsuran na may sapat na 
lawak at sinsin at itatayo sa mga 
pabrika, komunidad, paaralan, 
pribadong kumpanya, ahensya ng 
gubyerno, ospital, simbahan at iba 
pang lugar. 


18 


Marso-Abril 2000 * ANG BAYAN 


